WicipediA 


Slofeneg 


laith Slafeg Ddeheuol a siaredir gan tua 2 filiwn o bobl yn 
bennaf yn Slofenia yw Slofeneg (Slofeneg: slovenski jezik 
neu slovenscina). laith swyddogol Slofenia yw hi, ynghyd 
ag un 0 ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ers 1 
Mai 2004. Ceir nifer o siaradwyr hefyd yn y gweledydd 
cyfagos: tua 20,000 yn Awstria (de Carinthia yn bennaf), 
yr Eidal (o gwmpas Gorizia, Dyffryn Resia, Dyffryn 
Canale, Collio a Trieste), a gorllewin Hwngari (ardal 
Vas ). Defnyddir amrywiaeth ar y wyddor Ladin i'w 
hysgrifennu. 


> Argraffiad Slofeneg Wicipedia, y 
..; ' gwyddoniadur rhydd 


Slofeneg (s/ovenscma) 

Siaredir yn: 

Slofenia; iaith leiafrifol yn yr 
Eidal, Awstria, Hwngari a 
Chroatia 

Parth: 

Canol Ewrop 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

2.2 miliwn 

Safle yn ôl 

nifer 

siaradwyr: 

Dim yn y 100 uchaf 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Balto-Slafeg 

Slafeg 

Slafeg Deheuol 

Slofeneg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Slofenia, Undeb Ewropeaidd 


Rheolir 

gan: 

Academi Gwyddoniaethau a 
Chelfyddydau Slofenia 

Codau iaith 

ISO 639-1 

sl 

ISO 639-2 

slv 

ISO 639-3 

slv 

Gweler hef 

yd: laith - Rhestr ieithoedd 


Wiciaclur 


Chwiliwch am slofeneg 
yn Wiciadur. 


Wedi dod o "h ttps://cy.wiki pedia.org/w/index.php?title=Slofeneg&oldid=1477231 " 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 18 Mawrth 2013, am 01:19. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creatiye Commons Attribution-ShareAliRe ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






































